Saint Scholastica was born in the decades 
after the last Western Emperor was forced 
to abandon the crumbling city of Rome in 
476. Power was concentrated in the Fast, 
in Constantinople, where the real action 
was. Many centuries would pass until the 
Renaissance would cover Rome again in its 
classical glory. But what happened in Western 
Europe between the end of the Roman era 
in the fifth century and the dawn of the 
Renaissance in the fifteenth? Monasticism 
happened. Armies of monks founded 
innumerable monasteries crisscrossing the 
length and breadth of Europe like the beads 
of a rosary. These monasteries drove their 
roots deep into the native soil. They became 
centers of learning, agriculture, and culture 
that naturally gave birth to the dependent 
towns, schools, and universities which created 
medieval society. Monks transformed the 
farthest northwestern geographic protrusion 
of the Asian landmass into, well, Europe. 


Saint Benedict and his twin sister, Saint 
Scholastica, are the male and female sources 
for that wide river of monasticism which has 
SAINT SCHOLASTICA, VIRGIN carved its way so deeply into the landscape 

c. early Sixth Century-547 of the Western world. Yet very little is known 
with certainty about her life. Pope Saint 
Gregory the Great, who reigned from 590- 
604, wrote about these famous twins about 
a half century after they died. He based his 
account on the testimony of abbots who 
personally knew Scholastica and her brother. 





February 10--Memorial 
Patron Saint of nuns, convulsive children, 
education, and books 


A mysterious, learned woman 


helps start Western monasticism Gregory's biographical commentary 


emphasizes the warm and faith-filled 


AIN 





closeness between the siblings. Scholastica 
and Benedict visited each other as often as 
their cloistered lives allowed. And when 
they met they spoke about the things of God 
and the Heaven that awaited. Their mutual 
affection grew out of their common love of 
God, showing that a correct understanding 
and love of God is the only source of true 
unity in any community, whether it be the 
micro-community of a family or the mega- 
community of an entire country. 


The Benedictine monastic family tried to 
replicate the common knowledge and love 
of God which Scholastica and Benedict 
lived in their own family. Through common 
schedules, prayer, meals, singing, recreation, 
and work, the communities of monks who 
lived according to the Benedictine Rule, 
and who live it still, sought to replicate the 
well-ordered and fruitful life of a large, faith- 
filled family. Like a well-trained orchestra, 
all the monks melded their talents into an 
overwhelming harmony under the wand of 
the abbot, until their common effort swelled 
over into the beautiful churches and music 
and schools that carry on today. 


The gravestones in monastery cemeteries 
often have no names engraved on them. 
The polished marble may say, simply, “A 
holy monk.” The anonymity is itself a sign 
of holiness. What matters is the body of 
the larger religious community, not the 
individual who was just one of that body's 
cells. Saint Scholastica died in 547. Her 
grave is known, marked, and celebrated. 


She is buried in a luxurious sepulchre in 
an underground chapel of the monastery 
of Monte Casino in the mountains south of 
Rome. She is not anonymous in her resting 
place, like so many monks and nuns. But she 
is anonymous in that so few details illustrate 
her character. Perhaps that was by design. 
Perhaps it was humility. She and her brother 
are major religious figures whose stamp is 
still impressed into Western culture. Yet she 
is a mystery. She is known by her legacy, and 
sometimes a legacy is enough. In her case it is 
definitely enough. 


Saint Scholastica, you established the woman's 
branch of the Benedictine Religious Order, and 
so gave Christian women their own communities 
to govern and rule. Help all who invoke your 
intercession to remain anonymous and humble 
even when developing great plans for God and 
His Church. You are great and you are unknown. 
Help us to desire the same. 


Source: https://mycatholic.life/saints/saints-of- 
the-liturgical-year/february-10-saint-scholastica- 
virgin/ 


a O pp" UU 





IKA-10 NG PEBRERO, HUWEBES I 


Paggunita kay SANTA ESCOLASTICA, 
dalaga 


Panalangin sa Umaga 


PASIMULA 


Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
- At pupurihin ka ng aking bibig. 


PAANYAYA SA PANALANGIN 
Antipona: 8 Halina, sambahin ang Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. 
Salmo 95 


Tayo ay lumapit sa “ting Panginoon, Siya ay awitan, 
Ating papurihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 
(Uulitin ang Antipona) 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 

Nasa kanyang palad ang buong daigdig. pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 
(Uulitin ang Antipona) 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati” y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 

(Uulitin ang Antipona) 


IB 





Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 

“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 

Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 

Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 

Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila” ng nakinabang. 
(Uulitin ang Antipona) 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi, “Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 

(Uulitin ang Antipona) 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo: 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 
Amen. 

(Uulitin ang Antipona) 


AWIT 


Pagdating ng umaga, ang lagi nating dasal 
Si Kristo'y dakilain, sa gawang nakaatang, 
Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, 
Si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. 


Umawit ng papuri, nang may tuwa at galak, 
Si Kristo'y dakilain, ng pusong lumiliyag, 
Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag, 
Si Kristo'y dakilain, ng bayang iniligtas. 


Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan, 
Si Kristo'y dakilain, masayang aawitan, 
Mula sa kalaliman, hanggang kaitaasan, 

Si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. 


a gg 5w 





MGA ANTIPONA AT SALMO 


Antipona 1: Gumising ka't tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating 
na umaga. 


Salmo 57 
(Pang-umagang panalangin ng nangangailangan) 


Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag, 
Sa 'yo ako lumalapit upang ako ay maligtas, 

Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, 
Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. 


Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, 
Ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan, 
Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, 
Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis: 


Ang tapat n'yang pagmamahal at matatag na pag-ibig, 
Ihahayag ito ng Diyos, sa aki'y di ikakait. 


Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay, 
Mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman, 
Parang sibat at palaso yaong ngipin nilang taglay, 
Matutulis yaong dila na animo'y mga sundang. 


Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantuga't 
Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan! 


Nadarama ng sarili ay dusa't pagkasiphayo, 
Pagkat hinuhuli ako't nais nila ay masilo, 
Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo, 
Ngunit sila ang nahulog sa bitag na itinayo. 


Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na, 
Purihin ka at awitan, ng awiting masisigla. 
Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa, 
Gumising ka't tugtugin mo yaong lumang lira't alpa, 
Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. 


IB Nffvq- 





Sa gitna ng mga bansa kita'y pasasalamatan, 
PANGINOON, ikaw'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. 
Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, 
Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. 

Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantuga't 

Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan! 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 1: Gumising ka't tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating 
na umaga. 


Antipona 2: Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. 


Awit: Jeremias 31:10-14 
(Ang kagalakan ng isang bayang tinubos) 


Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng PANGINOON, 

At ipahayag ninyo sa malalayong lupain: 

Pinangalat ko ang mga anak ni Israel, 

Ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, 

Gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. 


Sapagkat tinubos ng PANGINOON si Jacob, 
At pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway 
Na lubhang makapangyarihan at malakas. 


Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa 

Patungo sa Bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan 
Dahil sa mga pagpapala ng PANGINOON: 
Saganang trigo, bagong alak at langis, 

At maraming bakahan at kawan ng tupa. 
Matutulad sila sa isang halamanang dinidilig, 
Hindi na sila muling magdadalamhati. 


Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, 
Makikigalak pati mga binata't matatanda, 

Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, 

Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. 


a wg 





Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga saserdote 
Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipamamalas. 
Ito ang sabi ng PANGINOON. 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 2: Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. 
Antipona 3: Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. 


Salmo 48 
(Pasasalamat ng bayang tinubos) 


Dakila ang PANGINOON, dapat papurihan. 
Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. 
Ang Bundok ng Sion, tahanan ng Diyos 

Ay dakong mataas na nakalulugod. 


Bundok sa hilaga na galak ang dulot, 
Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. 
Sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman, 
Sa loob ng muog ng banal na bayan. 


Itong mga hari ay nagtipun-tipon, 
Upang sumalakay sa Bundok ng Sion, 
Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, 
Pawang nagsitakas at nahintakutan. 


Ang nakakatulad ng pangamba nila 

Ay ang pagluluwal ng butihing ina. 

Sa hanging amiha'y kanyang winawasak 
Ang naglalakihang barkong naglalayag. 


Sa banal na lungsod ay aming namasid 

Ang kanyang ginawa na aming narinig, 

Ang Diyos na PANGINOONG Makapangyarihan, 
Siyang mag-iingat sa lungsod na banal, 

Iingatan niya magpakailanman. 


II fffvqq- 





Sa loob ng iyong templo, O Diyos, 
Aming nagunita pag-ibig mong lubos, 
Ikaw'y pinupuri ng lahat saanman, 

Sa buong daigdig ang dakila'y ikaw, 
At kung mamahala ay makatarungan. 


Kayong taga-Sion, dapat na magalak! 
At ang buong Juda'y magdiwang na lahat, 
Dahilan sa PANGINOON sa hatol niyang tumpak. 


Ang buong palibot ng Sion, lakarin, 
Ang lahat ng tore doon ay bilangin, 
Ang nakapaligid na pader pansinin, 
Mga muog nito'y iyong siyasatin. 


Upang sa susunod na lahi'y isaysay, 
Na ang Diyos, ay Diyos natin kailanman, 
Sa buong panahon siya ang patnubay. 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 3: Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. 
MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (Isaias 66:1-2) 


Ito ang salita ng PANGINOON: 

“Ang aking trono ay ang kalangitan, 

At itong daigdig ang aking tuntungan, 

Saan ka gagawa, paano mo gagawin ang aking Templo, 
Na aking tiraha't pahingahang dako? 

Sa lahat ng bagay ang may likha'y ako 

Ako ang may-ari ng lahat ng ito. 

Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod, 

Ay ang kahabag-habag at mababang-loob, 

Sa aking salita, siya ay may takot.” 





TUGUNAN 


Paghibik ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. 
- Paghibik ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. 


Aking gagawin ang iyong kalooban, 
- Panginoon, iyo sanang pakinggan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 
- Paghibik ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. 


PAPURING AWIT NI ZACARIAS 


Antipona:: 78 Maglingkod tayo sa Panginoon nang may banal na pamumuhay, at ililigtas niya 


tayo sa ating mga kaaway. 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, 
Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 
At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 

Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 

Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, 
At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 


EN 





Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 

Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, 
At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Pinagkalooban tayo ng Panginoong Hesukristo ng isa pang bagong araw. Bilang 
tugon, pasalamatan natin siya at idalangin: 


Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. 


Inialay mo ang iyong sarili bilang hain para sa aming kasalanan, 
- tanggapin mo ang aming mga gawain ngayon at mga kahilingan. 


Dinulutan mo kami ng kasiyahan sa liwanag nitong bagong araw, 
- manahan nawa sa aming mga puso ang kaliwanagan. 


Pagkalooban kami ng lakas na maging mahinahon 


sa mga kapwang aming makakadaupang-palad ngayon, 
- at matularan ka namin, Panginoon. 


Imulat sa amin, Panginoon, ang iyong habag, 
- at ang iyong lakas ang aming maging galak. 


AMA NAMIN 





PANGWAKAS NG PANALANGIN 


Ama naming makapangyarihan, 

buong galak naming pinararangalan 

ang alaala ni Santa Escolastica. 

Ang pagtingin namin sa kanya 

bilang huwaran sa katapatan 

ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon 

ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo 
at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan 
sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen. 


PAGHAYO 


(Kung may pari o diakono) 


Sumainyo ang Panginoon 
- At sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos 
Ama, Anak at Espiritu Santo. 
- Amen. 


(Kung walang pari o diakono) 


Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, 

iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 

at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
- Amen. 





Panalangin sa Takipsilim 


PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
- O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 
- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


Salamat sa ating D'yos, sa biyayang kaloob, 
Sa tanim, mga ani, bungang nakabubusog. 
Sumisibol ang laki, habang tao ay tulog, 
Kailangan ng bukas, D'yos ay di lumilimot. 


Sundin ang kalooban ng Diyos na dakila, 

Sa gampaning tumulong, kailangan ang kapwa, 
May pagkain ang gutom, kung mayro'ng maaawa, 
Kung lahat may pag-ibig, di lamang sa salita. 


Sa D'yos ay pasalamat, sa kanyang kabutihan, 
Kaloob n'ya sa tao, ani ng kalikasan, 

Sa ati'y pinahayag, plano't katotohanan, 

Na tayo'y mahal niya, sa lahat ng nilalang. 


MGA ANTIPONA AT SALMO 


Antipona 1: Nanikluhod ako sa 'yo, Panginoon, at ako'y pinagaling mo, pupurihin kita 


magpakailanman. 





Salmo 30 
(Pasasalamat sa pagkaligtas sa kamatayan) 


O PANGINOON ko, 
Sa iyong ginawa, kita'y pinupuri't ako'y iniligtas, 
Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. 


Ako ay dumaing, 

At sa pagtawag ko, 

Tinulungan ako ng PANGINOONG aking Diyos, 
Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot. 
Mula sa libingang 

Daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay, 
Ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman. 


Purihin ang PANGINOON, 

Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. 

Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na Banal, 

Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan! 

Hindi nagtatagal 

Yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. 
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, 
Sa bukang-liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak. 


Kaya't sa nadamang 

Pagkalinga niya'y nagtiwala akong hindi maaano, 

At aking nawika sa aking sarili: 

“Kahit na kailan hindi matatalo.” 

Kay buti mo, PANGINOON! 

Ako'y iningatan sa kutang matibay na animo'y bundok, 
Subalit nang ikaw'y lumayo sa akin ako ay natakot. 





Tinawag ko ikaw, 

At aking hiniling sa iyo, 

O PANGINOON, na ako'y tulungan. 

Anong kabutihan 

Ang maidudulot kung ako'y mamatay? 

Kung ako'y malibing, anong pakinabang ang iyong kakamtan? 
Magpupuri pa ba ang mga wala na, matapos pumanaw? 
Maihahayag ba ng mga patay na, ang 'yong kabutihan? 


Kaya't ako'y dinggin, 

Ikaw ay mahabag sa akin, O PANGINOON, ako ay pakinggan, 
Mahabag ka, PANGINOON! Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. 
Iyong pinawi na, 

Itong aking lungkot, sumasayaw ako sa galak at tuwa! 

Nadama ko'y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa. 

Di ko titigilan 

Yaring pagpupuri, di ako titigil sa aking pag-awit, 

Ang pasasalamat sa iyo, O PANGINOON, ay di mapapatid. 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 1: Nanikluhod ako sa 'yo, Panginoon, at ako'y pinagaling mo: pupurihin kita 
magpakailanman. 


Antipona 2: Siya na walang kasalanan sa mata ng Panginoon ang tunay na mapalad. 


Salmo 32 
(Mapalad silang pinatawad sa kanilang mga sala) 


Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan, 

At nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang, 
Mapalad ang taong sa harap ng PANGINOON ay di naparatangan 
Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. 


Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, 

Sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay, 
Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, 
Anupat wala nang nalalabi akong lakas sa katawan, 

Hamog ang kaparis na dagling natuyo sa sikat ng araw. 


a wg 





Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala'y inamin, 

Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim, 
Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, 

At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. 


Ang lahat ng tapat, sa panahong gipit dapat manalangin, 
Upang bumugso man ang malaking baha'y di sila abutin. 
Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag, 
Aking aawitin ang pagkakalinga at 'yong pagliligtas. 


Ang sabi ng PANGINOON, “ Aking ituturo ang "yong daraanan, 
Ako ang sa iyo'y magbibigay-payo, kita'y tuturuan. 


H'wag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola, 

Na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang renda.” 
Mapaparusahan, tiyak magdurusa yaong masasama, 

Wagas na pag-ibig ang dulot ng PANGINOON sa nagtitiwala. 


Lahat ng matuwid at tapat sa PANGINOON, magalak na lubos, 
Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, 
Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod! 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 2: Siya na walang kasalanan sa mata ng Panginoon ang tunay na mapalad. 


Antipona 3: Ipinagkaloob ng Ama kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan, karangalan at 
paghahari, ang lahat ay tatalima sa kanya. 


Awit: Pahayag 11:17-18, 12:10b-12a 
(Ang hatol ng Diyos) 


PANGINOONG Diyos na Makapangyarihan sa lahat, 
Diyos sa kasalukuyan, at sa nakaraan, 
Nagpapasalamat kami na ginamit mo 

Ang iyong walang hanggang kapangyarihan 

At nagpasimula ka nang maghari! 


a3 ff 





Nagngingitngit ang mga di kumikilala sa Diyos. 

Ngunit dumating na ang panahon ng iyong poot, 

Ang paghatol sa mga patay, 

At pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo, 

At sa iyong mga hinirang, 

Sa lahat ng may takot sa iyo, dakila ma't hamak. 

Panahon na upang lipulin mo ang mga nagpahirap sa sanlibutan. 


Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! 

Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! 
Ipinamalas na ng Mesias ang kanyang karapatan! 

Pagkat pinalayas na sa langit 

Ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. 


Nagtagumpay sila laban sa diyablo 

Sa pamamagitan ng dugo ng Kordero 

At ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, 
Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. 
Kaya't magalak kayo, kalangitan, 

At lahat ng naninirahan diyan! 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 3: Ipinagkaloob ng Ama kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan, karangalan at 
paghahari, ang lahat ay tatalima sa kanya. 


MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Pedro 1:6-9) 


Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagama't maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang 
pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, na nasisira, ay pinararaan sa apoy upang 
malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya, na higit 
kaysa ginto, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, 
kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa Araw na mahayag si Hesukristo. Hindi 
ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita 
magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa 
inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga 
ng inyong pananampalataya -- ang inyong kaligtasan. 


SA 





TUGUNAN 


Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkain, 
ang tinapay mula sa pinakamagandang trigo. 
- Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkain, 

ang tinapay mula sa pinakamagandang trigo. 


Para sa ikagagalak ng ating puso, 
- ang tinapay mula sa pinakamagandang trigo. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 
- Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkain, 
ang tinapay mula sa pinakamagandang trigo. 


PAPURING AWIT NI MARIA 


Antipona: Ibinagsak ng Diyos ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga 


nasa abang kalagayan. 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 
At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. 
Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ako' y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan 
Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 
Sa lahat ng sali't saling lahi. 


Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 


Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 


Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 


aaa vv” 





Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 
Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 
PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Ang pag-asa natin ay nasa Diyos, na nagbibigay sa atin ng tulong. Tumawag tayo sa 
kanya at wikain: 


Panginoon, lingapin mo kaming iyong mga anak. 


Panginoon, aming Diyos, gumawa ka ng walang hanggang tipan sa iyong sambayanan, 
- ipaalala sa amin tuwina ang iyong wagas na kabutihan. 


Tulutan mong umunlad tungo sa ganap na pag-ibig ang iyong mga ministrong hinirang, 
- at panatilihing nagkakaisa ang iyong sambahayan sa buklod ng kapayapaan. 


Samahan kami sa pagtatayo ng isang makataong pamayanan, 
- sa pagtatayo nito, ang hirap namin ay huwag nawang masayang. 


Sa iyong ubasan magpadala ka ng mga manggagawa, 
- at papurihan ang iyong ngalan sa lahat ng mga bansa. 


Tanggapin upang makapiling ng mga banal, ang mga yumaong mahal namin sa buhay, 
- upang makihati kami sa kanilang kasiyahan balang araw. 


AMA NAMIN 





PANGWAKAS NG PANALANGIN 


Ama naming makapangyarihan, 

buong galak naming pinararangalan 

ang alaala ni Santa Escolastica. 

Ang pagtingin namin sa kanya 

bilang huwaran sa katapatan 

ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon 

ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo 
at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan 
sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen. 


PAGHAYO 


(Kung may pari o diakono) 


Sumainyo ang Panginoon 
- At sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos 
Ama, Anak at Espiritu Santo. 
- Amen. 


(Kung walang pari o diakono) 


Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, 

iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 

at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
- Amen 





Panalangin sa Gabi 


PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
- O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


Sa paglipas ng maghapon, kami'y nagdarasal, 
Ipadala nawa ang 'yong Espiritung Banal, 
Pinasasalamatan ang iyong kabutihan, 
Pupurihin kang lagi ng puso't kalooban. 


O Mabuting Pastol, tunghayan ang iyong kawan. 
Iunat sa 'min ang mapagpagaling mong kamay 
Upang kami'y ingatan sa aming pagkahimlay. 
Ang tanging panalangi'y iyo sanang bantayan. 


Antipona: 8Sa iyo, aking Diyos na Makapangyarihan, mapapanatag nang may pag-asa ang 


aking katawan. 


Salmo 16 
(Ang Diyos ang aking bahagi, ang aking mana) 


O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod, 

Ang hangad ko ay maligtas kaya sa "yo dumudulog, 
“Ikaw'y aking PANGINOON,” ang wika ko sa aking Diyos, 
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.” 


Mga lingkod ng PANGINOON ay dakila't mararangal! 
Ligaya na ng sarili ang sila ay makapisan. 

Silang bumaling sa ibang diyos, sulirani'y abut-abot, 
Sa pagsambang gawi nila, ako ay hindi lalahok. 


AA 





Ikaw lamang, O PANGINOON ko, ang lahat sa aking buhay, 
Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan, 

Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay, 

Kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay! 


Pinupuri ko ang PANGINOON na sa akin ay patnubay, 
Kahit gabi diwa niya ang sa aki'y umaakay. 

Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, 

Sa piling n'ya kailanma'y hindi ako matitinag. 


Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, 
Ang lagi kong nadarama'y hindi ako matitinag. 
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, 
Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. 


Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan, 

Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, 

Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. 
(Papuri sa Ama at...) 


Antipona: 8Sa iyo, aking Diyos na Makapangyarihan, mapapanatag nang may pag-asa ang 
aking katawan. 


PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Tesalonica 5:23) 


Nawa'y lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At 
nawa'y panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan -- ang espiritu, 
kaluluwa, at katawan -- hanggang sa pagparito ng ating PANGINOONG Hesukristo. 





TUGUNAN 


Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Tinubos mo kami, Panginoong Diyos ng katotohanan, 
- inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


PAPURING AWIT NG EBANGHELYO 


Antipona: 8 Habang kami'y gising, Panginoon, kami ay ingatan, bantayan kami habang 


kami'y nahihimlay, upang sa paggising, manatili kaming kasama ni Kristong 
nagbabantay, at sa pagtulog, makapahinga kami sa kanyang kapayapaan 
(aleluya). 


Kunin mo na, Panginoon ang iyong abang alipin, 
Ayon sa iyong ipinangako: 


Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, 
Na inihanda mo para sa lahat ng bansa: 


Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil, 
At magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 





PANGWAKAS NA PANALANGIN 


Panginoong Diyos, 

gawaran kami ng mapayapang pagkahimlay 

upang palakasin ang aming mga pagod na katawan. 
Panibaguhin nawa kaming lagi ng iyong pagsaklolo 
at panatilihin kaming matatag sa paglilingkod sa iyo. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan 

ni Kristong aming Panginoon. 

Amen. 


PAGHAYO 


Gawaran nawa tayo ng Makapangyarihang Diyos 
ng gabing panatag at mapayapang pagkahimlay. 
- Amen. 


AWIT O PANALANGIN NG PAPURI KAY MARIA 


Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. 
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. 

Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat 

At pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. 


Santa Maria, Ina ng Diyos, 
Ipanalangin mo kaming makasalanan 
Ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen. 


